દણનામ 


વર્ષઃ ૦૩ 
અંક: ર૯ 
વિશેષાંક : ૦૪. 
ડીસેમ્બર ર૦૨૪ 

લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 

મો. 9898 550 833, 


મા 
683108010(6પ2/03માં.૦૦7, 


પ્રકાશન અને સંકલન 
લલિતપુરી આર. ગોસ્વાભી 
જામજોધપુર / સુરત, 


ડિઝાઈન 
જી-પબ્લીકૅશન્સ 
સુસ્ત. 


પ્રતિ સ્થાન 
( જ વોટ્સએપ ગ્રુપ 20૫) 
અઝઝ 
( % ટલગ્રામ ચેનલ 40૫) 


ન્ઝ્----ઝ 
( & ગુગલડ્રાઈવ વત) 
દ. અઝ લાજ 


/ ઊ જજ તાતા] 
પ ફતત 001%), 


સરક્યુલર 
તંત્રીલેખ... 


ખુશી... 

* ખુશી એ માનવજીવનનો શ્રેષ્ઠ શ્રંગાર છે, 
જીવન જીવવાની કળા છે. 

* પુશ અંતર આવ્યાની દિવ્ય અનુભૂતિ છે 

બહારની દુનિયામાંથી કે બહારની 

વ્યક્તિ પાસેથી મળી શકે નહિ. પરંતુ 
અંદરથી મહેસૂસ કરી શકાય છે. 

* ખુશીથી કાર્ય કરવાથી તેમાં સફળતા મળે 
છે. 


* ખુશીથી બિમારી સાથે લડવાની તાકાત 
આવે છે. શરીરનું દર્દ ઓછું થાય છે. 

* ખુશીથી માનસિક તનાવ ઓછો થાય છે. 
જીવન જીવવાનો આનંદ આવે છે. 

* ખુશીથી ચહેરા પર નિખાર આવે છે. 

* ખુશ રહેનાર બીજાના જીવનમાં પણ ખુશી 
પૈદા કરે છે. 

* ખુશ રહેનાર જીવનના અનેક નાના-મોટા 
પ્રશ્નોનું નિરાકરણ સરળતાથી કરી દે છે. 

* ખુશ, રહેવા માટે હંમેશા સકારાત્મક ચિંતન 
કરીએ. 

* મણના મોષ્ઠ કર્મ જ તેને ખુશી પ્રદાન 
કરે છે આથી સત્કર્મ કરતા રહીએ. 

* કોઈની પણ સાથે વેરભાવ, ઈર્ષા-નફરત કે 
ઘૃણા ન રાખીએ. 

* ખુશી વહેંચવાથી ખુશી વધે છે. બધાને ખુશી 
આપીએ. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 
૦2 


દણનામ 


સરક્યુલર 
*** અનુક્રમણિકા ... 

02... તંત્રીલેખ. 

05... કોર્ટના એડવોકેટ બનવા માટે... 


07... એન્ટીબાયોટિક દવાઓ વધુ પડતી ગળવી 
ખતરનારક છે... સાવધાન... 


12... જૂઠાણાં છોડો... 
13... વિવિધ કંપનીઓના સ્થાપકો 


14... દશનામીઓ માટે જરૂરી દશ જાણકારી.. 


પૂરતી ઊંઘ ન લેવાથી શારીરિક કાર્યો પર 
ગભીર અસર થઈ શકે છે... 


16... ચકલી અને મધમાખી... એક બોધકથા... 
17... હાસ્ય કણિકાઓ... 

18... થાઈરોઈડ શા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે? 
20... ચિત્ર સંદેશ... 

21... આભાર... 


22... દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝિન પ્રાપ્તિ સ્થાન લિંક... 


03 


દશનામ સરક્યુલર : 2906-0૬૦24 


ષ્ટ 
દશનામ 


સરક્યુલર 


દીપોત્સવી વિશેષાંક / સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષા 


૩8 નમો નારાયણ, 

દશનામ પરિવારજનો તેમજ વાચક મિત્રો, 

આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજના પ્રસિદ્ધ ઈ-મેગેઝિન “દશનામ સરક્યુલર'' દ્વારા દશનામ 
ગોસ્વામી સમાજનું નામ રોશન કરતા વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો 
તેમજ નિઃસ્વાર્થ ભાવે સમાજ સેવા કરતા ગુજરાતભરના 
મહાનુભાવોનો જીવન પરિચય આપતો વિશેષાંક “સમાજશ્રેષ્ઠી 
દીપોત્સવી વિશેષાંક-૪'' પ્રકાશિત થઈ ચૂકયો છે. સમાવશ્રેષ્ઠી 
વિશેષાંકને આપ સૌના તરફથી ખૂબજ આવકાર મળી રહ્યો છે, તે 
બદલ આપ સૌ વાચક મિત્રો તેમજ જ્ઞાતિજનોનો ખૂબ ખૂબ ઘન્યવાદ. 
આ અંક વિશે આપના અભિપ્રાય જરૂર મોકલશો. 

આપણાં ગોસ્વામી સમાજના સમાજ સેવકો, કથાકાર, 
ડૉકટર, શિક્ષક, ભજનિક, મહિલા મંડળ, ખેલાડીઓ, સંતો- 
મહંતો, ચેતન સમાધિઓ, શૂરવીરો, કલાકારો, વગેરે 
મહાનુભાવોના જીવન પરિચય સહિતના વિવિધ સાહિત્યિક વિશેષાંકો 
બનાવવામાં આવી રહા છે, આપ કોઇપણ ક્ષેત્રમાં વૈવિધ્ય સભર કાર્ય 
કરતા હોવ તો સંપર્ક કરવા વિનંતી. 

મનામ સરક્યુલર'' ઈ-મેગેઝિનનું કોઈ લવાજમ કે ફી 

લેવામાં આવતી નથી, તદ્ન નિઃશૂલ્ક ઓનલાઈન પ્રકાશિત 
કરવામાં આવે છે. આપને નિયમિત અંક મળતો રહે તે માટે આ 
શ્રેગેઝનમાં આપેલ લિંક દ્વારા આપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 
ધન્યવાદ. 


ડક નમો નારાયણ. 


તંત્રીશ્રી સહતંત્રીશ્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી રમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી “સારથિ” 
(0: 98985 50533) (૪: 99878 22505) 


૯-પહાં : ઉ8ડ002॥લં(તપાંટાઊ61ળક॥ં.૮0, 


દશનામ સરક્યુલર : 2406-0૮24. 


કોર્ટના એડવોકેટ બનવા માટે 


શું અભ્યાસ કરવો પડે? 


૧રમું ઘોરણ ભણ્યા બાદ અનેક કૉલેજો 
એન્ટ્રન્સ એકઝામ લઈને પ્રવેશ આપે છે. 


દેશની ખાનગી-સરકારી કૉલેજો સ્નાતક ઉમેદવારોને ૩ વર્ષનો 


અનુસ્નાતક 1.1... કોર્ષ ઓફર કરે છે. 


ચિરાગગીરી જી. ગોસાઈ 


ભારતમાં દાયકાઓથી વકીલાતના 
વ્યવસાયને એક પ્રતિષ્ઠિત અને સુરક્ષિત 
વ્યવસાય માનવામાં આવે છે. આ 
વ્યવસાયમાં સન્માનની સાથે સાથ 
માતબર કમાણી પણ કરી શકાય છે. 
એટલું જ નહીં પણ જો તમારું નામ મોટું 
હોય અને સાથે જ એટલું તમને જ્ઞાન 
હોય તો કરિયરમાં આગળ જતાં ખૂબ 
ઉચ્ચ હોદા પર પણ પહોંચીને હાઇકોર્ટ કે 
સુપ્રિન કોર્ટમાં પણ નિમણૂક થઈ શકે છે. 
એટલું જ નહી, તમે આ વ્યવસાયમાં 


05 


કાબેલ હોવ તો સમાજના અન્યાય અને 
શોષ્ણ સામે લડીને સામાજીક ચળવળના 
ભાગ પણ બની શકો છો. 


વકીલાતના વ્યવસાયમાં ભારે માન- 
પાન અને નાણાં કમાઈ શકાય એવું 
વિચારીને દેશના હજારો યુવાનો દર વર્ષે 
વકીલ બનવા પ્રયાસ કરે છે. જો તમે પણ 
વકીલ બનવાનું સપનું જોતા હોવ તો 
આજે અહીં એ વ્યવસાયને લગતી 
કેટલીક મહત્ત્વની માહિતી આપેલી છે જે 
આપને ખૂબજ ઉપયોગી થશે. 


દશનામ સરક્યુલર : 2400-0૪૮24. 


ઘોરણ ૧૨ પાસ કર્યા બ્રાદ પ્રવેશ મળી 
શકેઃ 

વકીલાત ભણવા માટે તમારે ૧૨ું 
ઘોરણ પાસ કરવું પડે છે. ૧૨માં ધોરણ 
બાદ તમને વકીલાતનો પાંચ વર્ષનો કોર્સ 
ભણવા મળે, જે બી.એ. એલ.એલ.બી,, 
બી.બી.એ. એલએલ.બી. કે એ પ્રકારનો 
પાંચ વર્ષનો કોર્સ હોય છે. આ કોર્સમાં 
દાખલ થવા માટે કેટલી કૉલેજો કે 
યુનિવર્સિટીઓ પ્રવેશ પરીક્ષા પણ લે છે. 
01,511, 1.5/1' ઇન્ડિયા, 111,1' કે પછી 
501'માં ભાગ લેવો પડે છે. 


ત્રણ વર્ષનો 1...3. નો કોષ મળે : 


જો તમે ૧૨મું ધોરણ પાસ કરી લીધું 
હોય અને સ્નાતક પરીક્ષા પાસ કરવાના 


હોવ તો પણ વકીલાતનો અભ્યાસ કરી 
શકો. સ્નાતક થયા બાદ તમે 11.8 માં 
પ્રવેશ મેળવી શકો. સ્નાતક બાદ તમે 
15/1' ઇન્ડિયા, 011 11.8, 81111 01' કે 
પછી 8110 11.8 જેવી પ્રવેશ પરીક્ષામાં 
બેસી શકો. આ ઉપરાંત અનેક ખાનગી 
અને સરકારી યુનિવર્સિટીઓ પણ સીધો 
કે યુનિવર્સિટી સ્તરે પ્રવેશ પરીક્ષાના 
માધ્યમથી પ્રવેશ આપે છે. 

એડવોકેટ બનવા માટે : 

(૧) ધોરણ ૧૨ પાસ કરવું પડે. (૨) 
ત્યાર બાદ પાંચ વર્ષનો વકીલાતનો કોર્સ 
ભણી શકાય. (૩) સ્નાતક થયા બાદ 
ત્રણ વર્ષનો કોર્સ. 


છી 
દશનામ 


સરક્યુલર 


ડીસેમ્બર મહિનાનો 
“દશનામ સરક્યુલર'' 
અંક પ્રગટ થવામાં વિલંબ થવા બદલ ક્ષમા. 


ઓમ નમો નારાયણ... 


લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


__સાવધાન.. | મ 


- રમેશપુરી ચુ. ગોસ્વામી 'સારથિ' 
લાકડિયા, ભચાઉ (કયો 


એન્ટીબાયોટિક દવાઓ વધુ પડતી ગળવી 


ખતરનાક કે. સાવધાન...! 


સવાર, બપોર, સાંજ ત્રણેય ટાઇમ એન્ટી 
બાયોટિક ધ્વાની ગોળીઓ ગળતા ભારતીયો 
સાવધાન થઈ જાઓ... 

આજે વિશ્વ ભરમાં એન્ટી બાયોટિક ધ્વાઓનો 
વૈપલો ધમધોકાર યાલી નીકળ્યો છે. જગતનાં તમામ દેશો 
ખા ધ્વાઓ ઓછા - વધુ પ્રમાણમાં ખાય છે, પણ 
ભારતીયોએ છેલ્લા એક દશકમાં માઝા મુકી છે એમ 
કહીએ તો અતિશયોક્તિ નથી. નાની નાની વાતે ગોળી 
ગળવાની માનસિકતા આજે એક ભયાનક ખતરો બનીને 
સામે આવી છે. 


07 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૪૦24. 


જરૂરથી વધારે અને ડોકટરની સલાહ વધુ ગોળીઓ ખાવી હિતાવહ નથી જ. 
વગર ગોળીઓ ગળ ગળ કરવાથી શરીર ભારતમાં ૪૪% એન્ટી બાયોટિંક ૮25૮0 
મૂળભૂત ક્ષમતા ગુમાવી રહ્યું છે, એક વૈશ્વિક થી માન્યતા પ્રાતત નથી. અર્થાત પયાસ 
સર્વેક્ષણ મુજબ ભારતનાં લોકો આવી ટકાની આસપાસ નકલી અથવા નકલી 
ટેબ્લેટ સૌથી વષુ ખાય છે અને એ પણ કક્ષાની હોય છે. આ એવી સંસ્થા છે, જે 
આડેષડ. સમસ્યા એવી ઉત્પન્ન થઈ રહી છે મેડિસનને યોગ્યતા - માન્યતા અને કેટેગરી 
કે જે બેક્ટેરિયાને મારવા માટે જે તે ધવા આપે છે..પણ આટલા અધષય પ્રમાણમાં 
વૈવામાં આવે છે એ બેક્ટેરિયાને આની ટકાવારીની ગોળીઓ આડેધડ છે. ભારતીય 
આધ્ત પડી ગઈ છે.! યસ. સતત ધવા લેતા કાનુન એવો છે કે કેન્દ્ર મંજૂરી ન આપે તો 
રહેવાથી ભારતીય લોકોનાં શરીરમાં આવું રાજ્યમાંથી મંજૂરી મેળવીને પણ બોગસ 
પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. ધ્વાઓનું યૂમ વેચાણ થાય છે. 
બીમારીનાં જીવાણુંઓ વર્ષ ર૦૧૯થી પહેલાં 
મરવાને બદલે વધુ ખાનગી 


જીવી રહ્યાં ધ્વાખાનાઓ 
છે.! માં આવી 
કોરો કેપ્સ્યુલને 
ના કાળ વધુ લખી 
બાદ આ આપવામાં 
ખતરો વધુ આવતી 
વિકરાળ હતી. 
બનીને સામે અલબત, 
આવ્યો છે. આ હાલનાં થોડા 


સમય દરમિયાન વર્ષોમાં સરકાર કડક 
અપવાધને બાદ કરતાં મોટા બની છે. 

ભાગના લોકોએ ગળા અને ફેફસાંનાં ભારતીય માનસ એવું થઈ ગયું છે કે 
સંક્રમણની ગોળીઓ ખુબ ખાધી છે. અતિની તાત્કાલિક પરિણામ જોઈએ છે. માટે હેવી 
ગતિ થવાથી શરીરની અંદર રહેલા ડોઝની ગોળીઓની ડિમાન્ડ વધુ છે. સાઈડ 
સંક્રમણને આ ધ્વાઓની આદત લાગી ગઈ ઈફેક્ટ પણ ખુબ જોવા મળે છે. નાની નાની 
છે. હવે ઝાઝી અસર કરવાનું કેપ્સ્યુલનું બીમારી માટે ડોકટરની સલાહ - સુચન વગર 
મારણ ઓછું થઈ રહ્યું છે. ડોકટરી સલાહ જ અગાઉ સાંભળેલી, ગળેલી, ગોળીઓ 
મુજબ આ પ્રકારની ઘ્વાઓ ત્યારે જ ખાવામાં આવે છે. ઘણી વખત ગુગલ કરીને 
આપવામાં આવે જ્યારે તેની પ્રમાણિત રીતે પણ લોકો સબંષિત ધવા મેળવે છે. આપણે 
પુષ્ટિ કરવામાં આવે. પણ પુષ્ટિ કર્યા વગર ત્યાં ચલણ છે કે મિત્ર, સંબંધીઓમાંથી અનેક 


08 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૪૮24. 


લોકો હરતા ફરતા ડોકટરો હોય છે. તમે એન્ટી બાયોટિંક બહુ જૂજ હોય છે. એમાં 
વાતચીતમાં સમસ્યા જણાવો તો એ એક કઈ ખરી, કઇ ખોટી એ વિશ્વાસુ ડૉકટર અને 
સાથે આખું મેન્યુકાર્ડ રજૂ કરી દે ગોળીઓનું. પ્રમાણિત હોસ્પિટલ નક્કી કરીને આપે છે. 
કઈ ઘ્વા, કેવી રીતે, કેટલી લેવી..વગેરે. એન્ટી બાયોટિંક કે જે શરીરની અંદર 
આવા ઊંટવૈદ વધુ ધાતક હોય છે. બોગસ મૌૌજુદ બેક્ટેરિયાને અસર કરે છે, તેને બ્રોડ 
ડોકટરોનો ગામડે ગામડે રાફડો ફાટયો છે એ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટી બાયોટિંક કહેવાય છે. વધતા 
પણ અલગ ખતરો છે. વારંવાર દવાનાં ચેપને રોકવામાં મદદ ગાર થાય છે. આ ડોઝ 
મનગમતી રીતે ડોઝ લેવાથી શરીરમાં શરીરની અંદરનાં જીવાણુંઓને મારી નાખે 
બેક્ટેરિયા રેસીડેન્સી થઇ જાય છે ! છે અથવા અવરોધિત કરે છે. કુદરતી રોગ 
આનાથી પેટની સમસ્યાઓ, માનસિક પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે. રોગ 
તકલીફ, એલર્જી થવાની ભીતિ, વગેરે અનેક ઉત્પન્ન કરનારા અલગ અલગ સુક્ષ્મ જીવોનાં 
પ્રકાર જેમકે પ્રજીવ, 
બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને. 
ફગ. આ તમામનાં પોત 
પોતાના ગુણ ધર્મ હોય 
છે. સૌની અસર - આડ 
અસર હોય છે. ફૂગ જન્ય 
રોગો માટે એન્ટી કંગલ, 
વાયરસ માટે એન્ટી 
વાયરસ, મેલેરિયા 
પ્રજીવ, કોલૈરા ઇત્યાદિ 
માટે એન્ટી બાયોટિક 


પ્રકા ફરીયાદ ઉઠવા વાગ છે 0040નાં પુખ્ત વપરાય છે 

ર૦૧૭નાં રિપોર્ટ અનુસાર ૧ર એવા સુપર ા 
બેક્ટેરિયા છે જેના પર ગોળીઓની અસર ક આ મુ ક 
ક્રમશ: ધટી રહી છે. ૧૯૮૦માં સૌથી અંતિમ ગોળીની ફસ્ટ કોપી, સેકન્ડ કોપી 


વખત આવી દવા શોધાઈ હતી. ત્યાર બાદ ગસ નીથી હ લબ થઇ રહ ક આરોગ્ય 


આ પી ત રટ સાથે ચેડાં કરવાનું કંપનીઓ યુક્તી નથી. 
ઈ. આવી લૈભાગુ કંપનીઓ નકલી માલ 


ન અ ધુંટણની, ક બનાવીને, ડોકટરોને મોંઘી ગીફટો આપીને 
ધ્વાઓની જાહેરાતો યડાયડ ચાલે છે. ,[૯ પધરાવે છે. ઘણાં ડોક્ટરો નવી 


એનાથી પ્રેરાઈને મોટાભાગના લોકો આવી 
કંપનીઓને મહત્વ આપીને એમની 
ગોળીઓ ખાતા થઇ જાય છે. ઔરીઝનવ (ઓ જ લખી આપે છે. અપવાદને બાદ 
૦ 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૪૦24. 


કરતાં મોટા ભાગના ડોકટરોની ખુદ્ની જ ગોળી પણ અસલી - નકલી હોઈ શકે...? 
મેડિકલ હોય છે. અથવા તો ભાગીદારીમાં એવી તો આપણે ત્યાં કલ્પના પણ નથી 
હોય છે. અલબત, એમાં કંઇ ખોટું નથી. પણ કરાતી. નકલી દવા ખાઈને તમે વધુ બીમાર 
જો કંઇક ઘાલમેલ હોય તો સદોષ માનવ પડો છો. તો વાંક કોનો? અફકોર્સ ડોકટરનો. 
આરોગ્યનાં યેડાંની કલમ લગાવીને કડકમાં વધુ નફાની લાલચમાં ખોટો માલ પધરાવી 
કડક સજા થવી જોઈએ. આ બાબતનો દેવામાં આવે છે. એક સમય હતો જ્યારે 
વિભાગ છે જ, પણ કાર્યવાઠી બહુ ઓછી ડોક્ટરને ભગવાનનો દરજ્જો આપવામાં 
થાય છે. જો ફૂડ વેચતા લોકો પર રેડ પાડીને આવતો. પણ હવે બધું જ વ્યવસાયિક થઈ 
કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય તો ધવાઓ ગયું છે. મોટી હોસ્પિટલો જરૂર ન હોવા 
પર કેમ નહીં? આ બાબતે તંત્ર જાગૃત થાય છતાં ખર્ચાળ ઓપરેશન સજેસ્ટ કરે છે. 
એ સમયની માંગ છે. 

વધુ અથવા નકલી 
ધ્વા ખાઈ ખાઈને ભારતીય 
લોકોનાં શરીર અનેક રીતે 
બરબાદ થઈ ગયાં છે અને 
સતત થઈ રહ્યાં છે. 
ધ્વાઓમાં પણ સેલ લાગે 
છે, ભારે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર 
આપવામાં આવે છે. જાણે 
પોપા ભાઈનું રાજ હોય એમ 
દુનિયાભરની બોગસ 
કંપનીઓ ભારતમાંથી 
અધધ નાણું ખેંચી જાય છે. 
બધ્લામાં શું આપે છે? 
મોતનો ખતરો. 


ગુજરાતમાં આયુષ્યમાન કાર્ડ અવેલેબવ છે 
જ. પણ આરોગ્યને સતત કથળતું કરી 


હવે તો ઓન લાઈન દવા મંગાવવાની 1 
મુકનારાઓને કેમ બક્ષી દેવા? વિદેશોમાં 
એપ્સ પણ આવી ગઈ છે. એ સાથી કે ખોટી આ બાબતે કડક કાનુન છે, નિયમો છે, પણ 


એ વિષય નથી. વિષય છે દવાની ખરાઈ. એ આપણે ત્યાં હજી સુષી કડક જોગવાઈ 

કોણ કરશે? તંત્ર. મોજુદ હાલત એવી છે કે કુરૃવામાં નથી આવી. 

સાતેય કામ પડતાં મુકીને દવાનાં નામે ઝેર 

વેચતા માક્ાઓને નાથવા જરૂરી છે, જસ્ટ કરિયાણાની દુકાનોમાં અનેક ધ્વાની 

કલ્યના કરો, તમે ડોક્ટર પાસેથી શરદી, ગોળીઓ મળે છે. પરવાનગી આપવામાં 
ે . કથી આવતી છતાં, બયું ચાલે 


ખાંસી, કે સામાન્ય ફ્લૂની ધવા લઈ આવ્યા. પસપાયરી કેટ પણ મોટી સમસ્યા છે 
10 


દશનામ સરક્યુલર : 2300-0024. 


ખતમ થઇ ગયેલી ગોળી વધુ ધાતક સાબિત 
થાય છે. તમે માથાનાં દુખાવાની ગોળી 
નજીકનાં કરિયાણા વાળા પાસેથી લઇને 
ગળી ગયા. એક તો એને આવો કોઈ 
પરવાનો મળ્યો નથી હોતો, ઉપરાંત બહુ 
સંભવ છે કે છેલ્લી તારીખ પણ વીતી ગઈ 
હોય. તમે નોંધ્યું હશે કે આવી ગોળીઓ પર 
એક્સપાયરી ડેટ અલગથી છાપવામાં આવે 
છે. આ પણ એક ભયજનક સ્થિતિ છે. 
બોગસ તબીબો ગામડે ગામડે ફેલાઈ ગયા 
છે. કંપાઉન્ડની નોકરી કર્યા બાદ પોતાની 
હાટડી ખોલીને બેસી જતા આવા ઢોરિયા 
દાક્તરો પર તવાઈ અત્યંત જરૂરી છે. 

ઘણાં સરકારી ડોકટરો ખાનગી 
હોસ્પિટલો પણ ચલાવે છે. સ્ટાફ દ્વારા 
દર્દીઓને સાહેબનાં ઘ્વાખાને ખસેડવામાં 
આવે છે. આવા લોકો પર સખ્ત કાનૂની 
કાર્યવાહી થવી જોઈએ. નકલી ધ્વાની 
આડઅસર અનેક જાતની બીમારીઓ નોતરે 
છે. એનાથી અંતે માનવ શરીરની રોગ 
પ્રતિકારક શક્તિ ઘટતી જાય છે. ભારતમાં 
એવું જ કંઈક બની રહ્યું છે. વૈશ્વિક આરોગ્ય 
સંસ્થાઓ પણ વારે વારે આ બાબતે તંત્રનું 
ધ્યાન દોરે છે. વૈશ્વિક આરોગ્યનાં મેગેઝીનો, 
અખબારોમાં ભારતીયો પર લૈખ પ્રકાશિત 
થતા રહે છે. 

જગત આખાને ખબર છે, પણ 
સ્થાનિક લોકો અને તંત્ર બેખબર છે. યોગ્ય 
કાર્યવાહી થતી નથી. 0/40 એ પણ કાન 
આમળ્યો છે. તંત્ર અને ખાસ તો નેતાઓની 
જાડી ચામડી પર કોઈ અસર જોવા મળતી 
નથી. ધ્વાની કિંમત નક્કી કરવા બાબતે 
પણ કોઈ માપ દંડ નક્કી નથી. દરેક કંપની 


11 


પોતાની મુનસફી પ્રમાણે ભાવ નક્કી કરે છે. 
ધ્વાને ફેમસ કરવા કરોડોનાં ખર્ચે માર્કેટિંગ 
થાય છે. અંતે એ ખર્ચનો બોઝ લોકોનાં 
ખિસ્સા પર આવે છે. આવી તો અનેક 
ગોલમાલ ચાલી રહી છે આ ક્ષેત્રમાં. તંત્ર 
સત્વરે જાગે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરે એ 
હિંતાવહ છે. 

ભારતમાં એક જુલાઈનાં રોજ નેશનલ 
ડોકટર દ્વિસ ઉજવવામાં આવે છે. આ 
ધ્વિસ બિહારનાં પટનાનાં ખજાનચી 
વિસ્તારમાં ૧ જુલાઈ ૧૮૮રનાં રોજ જન્મેલા 
બિધાનચંદ્ર રોયને સમર્પિત છે. દેશનાં મહાન 
ચિકિસ્તક રોયનું જીવન ખૂબ જ આદર્શ રહ્યું 
છે. પ્રાચીન ભારતમાં ધન્વંતરિ, ચરક, સુશ્રુત, 
એમ અનેક ચિકિત્સકો થઈ ગયા, જેમને 
આજે પણ ભગવાનની કક્ષાએ દરજ્જો 
આપવામાં આવે છે. ડોકટર રોયનો જન્મ 
ધ્વિસ અને મૃત્યુ દિવસ એક જ તારીખે છે. 
ઉચ્ય શિક્ષણ ઇંગ્લેન્ડમાં મેળવ્યું. તેવો 
ડોકટરની સાથે સાથે આંદોલનકારી અને 
નેતા પણ હતા. તેવો પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય 
મંત્રી પણ બન્યા. 

ભારતમાં ચિકીત્સા પદ્િતિ ખુબ 
પૌરાણિક છે. જમાના પહેલાં પ્લાસ્ટિક 
સર્જરી, અંગ પ્રત્યારોપણ જેવી અનેક સર્જરી 
કરવામાં આવતી. આવા ભવ્ય ઇતિહાસ 
ધરાવતા ભારતમાં હાલનાં ડોકટરોની ફરજ 
છે કે ડોકટરીને સેવા જ બનાવી રાખે, 
વ્યવસાય બનાવવા જતાં અનેક વિધ 
સમસ્યાઓ ખડી થઇ ગઇ છે. 


સો, ટેક કેર. 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૬૦24 


જદ 


જૂઠાણાં છોડો... 


ખાલી એક મિનિટનો સમય કાઢીને 
તમારા જીવનમાંથી ઓછામાં ઓછી એક 
એવી વસ્તુ શોધી કાઢો જે જરૂરી નથી અને 
તેને આજે પતાવી દો. જ્યારે હું કહું કે 
“પતાવી દો," તો તમારા બોસ, સાસુ કે 
પાડોશી વિષે ના વિચારો, તમારે તમારા 
વિષે એવી કોઈક વસ્તુને પતાવી દેવાની છે 
જે તમારા જીવનમાં બિનજરૂરી છે. 


એવું કૈક કે “હું મારો ગુસ્સો પતાવી 
દઈશ” બહુ વધારે વ્યાપક વાત થશે અને 
આ એવું કશુંક નથી જે તમે નિશ્ચય કરીને 
મેળવી શકો - આ માંટે જાગરૂકતાની જરૂર 
પડે છે. 

એવું કૈક નક્કી કરો જે તમે કરી શકો 
અને જે તમે કરશો, આ રીતે જ તો તમે 
તમારા જીવનનું રૂપાંતરણ કરી શકો - 
નાના પગલાં લઈને. 

કૈક એવું શોધી કાઢો જેના વિના 
તમારું જીવન વધુ સારું બને, જ્યાં તમે આજે 
એક ચોક્કસ પગલું ભરી શકો - ભવે તે ગમે 
તેટલું નાનું પગલું હોય. એક ચોક્કસ નાની 
એવી વસ્તુ પસંદ કરો જે તમે હવેથી નહિં 
કરો, ભલે ગમે તે થાય. “હું ગુસ્સે નહિ થાવ” 
એક જૂઠાણું હશે, કેમ કે તે હજુ તમારા 
નિયંત્રણમાં નથી પરંતુ તે એવું કશુંક હોય 
શકે જેમ કે “હું ગુસ્સા વાળા શબ્દો નહિં 
બોલું.” 

એવું કૈક નક્કી કરો જે તમે કરી શકો 
અને જે તમે કરશો, આ રીતે જ તો તમે 
તમારા જીવનનું રૂપાંતરણ કરી શકો - 
નાના પગલાં લઈને. પરંતુ તમારે વાસ્તવમાં 
તે કરવું જોઈએ - તે ફરીથી ન થવું જોઈએ. 
જો તમે કોઈ વસ્તુને પતાવી દો તો તે ખતમ 
થઈ જવી જોઈએ. 

જો તમે જીવનના સત્ય તરક આગળ 
વધવા માંગતા હોવ, તો તે જે સત્ય નથી 
તેમાંનું રોકાણ ઘટાડવું જોઈએ. તે બધું જ 
એકસાથે પૂરું નહિ થઈ જાય, પણ તમારે તેને 
ક્રમશઃ ઘટાડવું જોઇએ. 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0024. 


જાણવા જવું 


વિવિધ કંપનીઓના સ્થાપકો 


માઈક્રોસોફટ કંપનીના સંસ્થાપક : બિલ ગેટ્સ 
માઈક્રોસોફ્ટ કંપની ના સહસ્થાપક : પોલ એલન 
વિકીપીડિયા ના સ્થાપક : જીમી વેલ્સ, લૈરી સેંગર 

એપલ ના સ્થાપક : સ્ટીવ જોબ્સ, સ્ટીવ વોઝનિયાક, રોનાલ્ડ વાયને 
6૦૦૪૯ ના સ્થાપક : લૈરી પેઝ, સર્ગેઈ બ્રીન 

યાહુ ના સ્થાપક : જેરી યાંગ અને ડેવિડ ફિલો 

યુ - ટયુબ ના સ્થાપક : ચાડ હર્લી, જાવેદ કરીમ, સ્ટીવ ચેન 
હજમ ના સ્થાપક : પૌલ બુશીટ 

પનત (મફત «-જાઢા! સર્વિસ) ના સ્થાપક : સબ્બીર ભાટીયા 
દ્ાણહત ના સ્થાપક : સચિન બંસલ, બિન્ની બંસલ 
&તઢ2૦ા ના સ્થાપક : જેક બેઝોસ 

૬તઢતવ્મા ના સ્થાપક : કુનાલ બાહલ્‌ રોઠિંત બંસલ 
ઇપ ના સ્થાપક : વિજય શેખર શર્મા 

&1089ઢ ના સ્થાપક જેક મા 

5૩05૫ ના સ્થાપક : લી બાયંગ-યુલ 

1તઢ્ઢ ના સ્થાપક : કુમાર મંગલમ્‌ બિરલા 

/૦૩(૦1૧૯ ના સ્થાપક : અર્નેસ્ટ હેરિસન, જેરી વેન્ટ 
દ્રતક ના સ્થાપક : સુનીલ ભારતી મિત્તલ 

10 પપત૪/૦૬ના સ્થાપક : મુકેશ અંબાણી 

40 ના સ્થાપક : જમશેધ્જી ટાટા 

007૦ ના સ્થાપક : અઝીમ હસમ પ્રેમજી 


13 


દશનામ સરક્યુલર : 290-0૬૦24 


દશનામ 
ક્વિઝ-૩ 


_દશનામીઓ માટે 


* પુરી - ભારતી - સરસ્વતી ના 
મઠનું નામ શું છે? 
(એ) શારદા મઠ (બી) ગોવર્ધન મઠ 
(સી) શૃંગેરી મઠ 


* તિર્થ-આશ્રમ ના મઠનું નામ શું છે? 
(એ) જયોતિર મઠ (બી) ગોવર્ધન 
મઠ (સી) શૃંગેરી મઠ 


* જયોતિર મઠ ભારતમાં કઈ દિશામાં 
આવેલ છે? 
(એ) દક્ષિણ દિશા (બી) ઉત્તર દિશા 
(સં પૂર્વ દિશા 


* જયોતિર મઠ ના આચાર્ય કોણ છે? 
(એ) આચાર્ય શ્રી ત્રિકોડાચાર્યજી 
(બી) આચાર્ય શ્રી પદમાચાર્યજી (સી) 
આચાર્ય શ્રી સુરેશ્વરીચાર્યજી 


* શુંગેરી મઠ ભારતમાં કઈ દિશામાં 
આવેલ છે? 
(એ) દક્ષિણ દિશા (બી) ઉત્તર દિશા 
(સી) પૂર્વ દિશા 


14 


જરૂરી દશા જાણકારી... 


શૃંગેરી મઠ ના આચાર્ય કોણ છે? 
(એ) આચાર્ય શ્રી ્રિકોડાચાર્યજી 
(બી) આચાર્ય શ્રી પદમાચાર્યજી (સી) 
આચાર્ય શ્રી સુરેશ્વરીચાર્યજી 


વન-અરણ્ય ના મઠનું નામ શું છે? 
(એ) જયોતિર મઠ (બી) શૃંગેરી મઠ 
(સી) શારદા મઠ 


ગેરી મઠ ભારતમાં કયાં આવેલ 
(એ) દક્ષિણ ભારતમાં રામેશ્વર 

પાસે (બી) પૂર્વ ભારતમાં જગન્નાથ 
પાસે (સી) પશ્ચિમ ભારતમાં દ્વારકા 


ગોવર્ધન મઠ ભારતમાં કઈ દિશામાં 
આવેલ છે? 

(એ) પશ્ચિમ દિશા (બી) ઉત્તર દિશા 
(સી) પૂર્વ દિશા 


ગોવર્ધન મઠના આચાર્ય કોણ છે? 
(એ) આચાર્ય શ્રી ત્રિકોડાચાર્યજી 
(બી) આચાર્ય શ્રી સુરેશ્વરીચાર્યજી 
(સી) આયાર્ય શ્રી પદમાચાર્યજી 


દશનામ સરક્યુલર : 2906-0૯૮24 


સ્વાસ્થ્ય 
જાળવણી 


પૂરતી ઊંઘ ન લેવાથી શારીરિક કાર્યો પર 


ગંભીર અસર થઇ શકે છે. 


શું તમને પણ અનિદ્રાની સમસ્યા છે? 
શું તમને પણ રાત્રે મોડેથી ખાવાની 
આદત છે? જો તમારી સાથે પણ આવું 
કંઈક થતું હોય તો ચેતી જજો. એટલું જ 
નહીં પૂરતી ઊંઘ લેવા શું કરવું એ પણ 
જાણી લેજો. જો તમે પણ રાત્રે ઊંઘ ન 
આવવાની સમસ્યાથી પરેશાન છો? તો 
આ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ 
શકે છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો માને છે કે 
દિવસમાં ૮ કલાકથી ઓછી ઊંઘ તમારા 
શારીરિક કાર્યો પર ગંભીર અસર કરી 
શકે છે. 


સારી ઊંઘ માટે આ વસ્તુનું સેવન 
કરવાથી ફાયદો થાય છે. 


* ડાર્ક ચોકલેટઃ બદામ સિવાય, ડાર્ક 
ચોકલેટ એ શ્રેષ્ઠ ઊંઘના ખોરાકમાંનું 
એક છે. તેમાં સેરોટેનિન પણ હોય છે, 
જે તમારા મન અને ચેતા પર શાંત 
અસર કરે છે અને તમને ઊંઘમાં મદદ 
કરે છે. 


* ગરમ દૂધનું સેવન: સારી ઊંઘ માટે 
એક ગ્લાસ ગરમ દૂધ એક ઊત્તમ પીણું 
છે. દૂલમાં ટ્રિપ્ટોફન નામને એમિનો 
એસિડ હોય છે જે 


સેરોટોનિનમાં,, 


ર 

ડૉ નંદિની એસ. ગોસાઈ ફ્રે 2 

જામનગર ત 

રૂપાંતરિત થાય છે. સેરોટેનિન મગજમાં 
સુખદાયક અસરો ધરાવે છે, જે તમને 
ઊંઘમાં મદદ કરે છે. એક ચપટી 
જાયફળ, એક ચપટી ઈલાયચી અને 
થોડી બદામ ખાવાથી માત્ર દૂધનો સ્વાદ 
જ સુધરશે નહીં, પણ સારી ઊંઘમાં પણ 
મદદ મળશે. 


* કેળાઃ કેળું આરામદાયક ઊંઘ માટે 
પણ ઘણી મદદ કરે છે. કેળામાં 
સ્નાયુઓને આરામ આપનાર, 
મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ હોય છે. જે 
કુદરતી રીતે તમને ઊંઘની અનુભૂતિ 
કરાવી શકે છે. 


* બદામનું સેવનઃ દૂધની જેમ, બદામમાં 
પણ ટ્રિપ્ટોફન હોય છે, જે મગજ અને 
ચેતા પર હળવી અસર કરે છે. આ જ 
કારણ છે કે મગજની શકિત વધારવા 
ઉપરાંત, બદામ તમને સારી ઊંઘમાં પણ 
મદદ કરી શકે છે. તેમાં હાજર 
મેગ્નેશિયમ તમારા હદયની લયને સ્થિર 
રાખવામાં મદદરૂપ છે. દરરોજ એક મુઠ્ઠી 
બદામ ખાઓ અને સારી રીતે સૂઈ 
જાઓ. 


દશનામ સરક્યુલર : 290-0€૮24 


ચકલી અને 
મધમાખી. 


એક વિશાળ ઝાડ હતું. આ ઝાડ પર 
એકે મોટો મધપૂડો હતો. બાજુમાં જ 
ચકલીનો માળો પણ હતો. એકવાર આ ઝાડ 
નીચે કેટલાંક માનવીઓ આવ્યા અને તેમણે 
ખા વિશાળ ઝાડ પર મોટો મધપૂડો જોયો. 

માનવીઓને આ મધપૂડો જોઇ લાલચ 
જાગી એટલે મષમાખીઓને ઉડાવી બધુ મધ 
ચોરી કરી દીધું અને ત્યાંથી જતા રહ્યાં. આ 
જોઇ ચકલીને ખૂબ દૂખ થયું. પણ તેને 
નવાઈ એ લાગી કે મધપૂડો તોડ્યાની બીજી 
જ સેકન્ડે મયમાખીઓ પાછી તેમના કામમાં 
લાગી ગઇ અને મધ ભેગુ કરવા લાગી. 

આ જોઇ ચકલીએ એક મધમાખીને 
પૂછ્યું કે તમે ખૂબ મહેનત કરીને મધ બનાવો 


16 


મંથનપુરી એલ. ગોસ્વામી છરે 
સુરતક 


છો અને આ માનવીઓ તમને મારીને તમારું 
મધ ચોરી કરી જાય છે! તમને દુઃખ નથી 
થતું? 

ચકલીની આ વાત સાંભળી મધમાખીએ 
સુંદર જવાબ આપ્યો. 

મધમાખીએ કહ્યું કે માનવી મારું મધ 
ચોરી કરી શકે છે પણ મધ બનાવવાની મારી 
કલા ચોરી કરી શકતો નથી. બોધ એ છે કે, 
આ દુનિયામાં કોઇ પણ તમારો સામન, 
મિલકત, વસ્તું ચોરી કરી શકે છે, તમારાથી 
તે છીનવી શકે છે પણ તમારું હુન્નર કોઇ 
ચોરી કરી શકતું નથી. માટે હુન્નર પર ધ્યાન 
આપો, બાકી બયું ગૌણ છે...!! 


* એકવાર શિક્ષકે પપ્યુને વર્ગમાં એક પ્રશ્ન 
પૂછ્યો: 


શિક્ષક: જો તમારા પિતા મારી પાસેથી 
10%ના દરે 50,000 રૂપિયાની લોન લે 
છે, તો તે એક વર્ષ પછી કેટલા પૈસા 
પરત કરશે? 

પપ્પુ: એક પણ નહીં! 

શિક્ષક: શું તમે ગણિત નથી જાણતા? 
પપ્પુઃ માસ્ટરજી, હું ગણિત જાણું છું પણ 
તમે મારા પપ્પાને નથી જાણતા! 


* બાળકોને મેડમ: જે બાળક મારા પ્રશ્નનો 


જવાબ આપશે 
હું તેને ધરે જવા દઈશ 


પષ્યુએ તરત જ તેની બેગ બારી બહાર 
ફેંકી દીથી 


મેડમ: આ બેગ કોણે ફેંકી? 
પપ્મુ:મેફેંકી 
અને હવે હું ઘરે જાઉં છું 


* દર્દા “ડોક્ટર સાહેબ, આ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં 


તમે જે દવાઓ સૂચવવામાં આવી છે 
તેમાંથી, સૌથી ઉપરની ધવા નથી મળી. 


ડૉક્ટર: "તે ધવા નથી, હં ફક્ત પેનનો 
ચલાવીને યેક કરતો હતો.” 


કામ કરે છે કે નહી ..!! 


પેશન્ટ: અરે મૂર્ખ.. તમારા હસ્તાક્ષરની 
ચક્કરમાં મેં 52 મેડિકલ ભટકીને આવ્યો. 


17 


દર્શન્પુરી ડી. ગોસ્વામી જુ 
સુરતઇ 


* જજ પકડાયેલા ચોરની પૂછપરછ- 


બસ, તમે એક જ દુકાનના તાળા તોડતા 
ચારવખત પકડાયા! 


ચોર: હા સાહેબ! 

ન્યાયાધીશ: તમે શું ચોરી કર્યુ? 

ચોર: સાહેબ, મેં ડ્રેસ ચોર્યો છે! 
ન્યાયાધીશઃ તમે એક વાર ફેસ ચોર્યા 


હતા, તો ત્યાં યાર વાર આવવાની શું 
જરૂર હતી? 


ચોર: સાહેબ, મેં ચોરી કરેલા પહેલા ત્રણ 
ડ્સનો રંગ મારી પત્નીને ગમ્યો નહિ! 


પપ્મુ (વચ્ચે હાથ મૂકીને): સર, મારે એક 
વાત પૂછવી છે. 

શિક્ષકઃ પપ્પુને પૂછ. 

પપ્પુઃ સાહેબ, ગાંધીજીના માથા પર વાળ 
કેમન હતા? 

શિક્ષકઃ દીકરા, એટલા માટે કે ગાંધીજી 
માત્ર સત્ય બોલતા હતા. 


પપ્યુ: ઓહ! સાહેબ, હવે મને ખબર પડી 
ફેછોકરીઓના વાળ આટલા લાંબા કેમ 
હોય 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૬૦24. 


હાર્ટ એટેક 


હમણાં ટોક ઓફ ટાઉન છે.... 


માન્યતા ૧ : તે અમુક વય પછી આવે છે. 
વાસ્તવિકતા ૧ : તેનો ઘ્રેશોલ્ડ હવે નીચે આવી ગયો છે. બાળકોને 
પણ હવે તે આવે છે.. 


માન્યતા ર : તે મેદસ્વી લોકોને આવે છે 
વાસ્તવિકતા ર : તે પાતળા લોકોને પણ આવે છે. 


18 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0૪024. 


માન્યતા ૩ : બેઠાડુ જીવન જીવતા લોકોને 
આવે છે. 

વાસ્તવિકતા ૩: કસરતી જીવન જીવતા 
લોકોને પણ આવે છે. 

માન્યતા ૪ : રસી લીધી હોય એવા લોકોને 
આવે છે 

વાસ્તવિકતા ૪ : રસી ના લીધી હોય એમને 
પણ આવે છે. 

માન્યતા પ : માંસ, મટન ખાવા વાળાને 
થાય છે 

વાસ્તવિકતા પ : સાવ શાકાહારી ફળાહારી 
ને પણ થાય છે. (એની શક્યતા માંસાહારી 
કરતા ઓછી હોઈ શકે) 

માન્યતા ૬ : સ્ટ્રેસ ને કારણે આવે છે, 
વાસ્તવિકતા ૬ : સાવ સ્ટ્રેસ રહિંત જીવન 
કાઢતા લોકોને પણ એટેક આવે છે. 
માન્યતા ૭ : કોલેસ્ટેરોલ વાળાને આવે છે 
વાસ્તવિકતા ૭: કોલેસ્ટેરોલ અત્યંત 
ઉપયોગી સંયોજન છે. તે શરીરના બંધારણ 
માટે આવશ્યક છે. 


તો એટેક આવવાનું સાયું કારણ શું? 


એ છે કોલેસ્ટેરોલનું નળીઓમાં ભરાઈ 
જવું. 

ચૌદ વર્ષના બાળકોમાં પણ નળીઓ 
બ્લોક જોવા મળે છે 
તે નળીઓ માં ભરાઈ કેમ જાય? 
પહેલાં કેમ નહોતી ભરાતી.? 


કોલેસ્ટેરોલમાંથી એક હોર્મોન બને છે. 
જેનું જાણીતું નામ વિટામિન ડી ર અને ડી ૩ 
છે. 


આ હોર્મોન બનવાની પ્રોસેસ અત્યંત 
જટિલ છે. (એના આર્ટિકલ ગૂગલ પર 
ઉપલબ્ધ છે વાંચી શકો તો વાંચજો) 

પણ આ જટિલ પ્રોસેસ ના ચાવીરૂપ 
તત્વો સૂર્યપ્રકાશ* કેલ્શિયમ* વિટામિન 
સી*્ન કોલેસ્ટેરોલ આંતરડાના સુક્ષ્મ 
જીવો* શરીરનું તાપમાન* વ્યાયામ* 
શરીરનો રંગ છે.. 

આ આઠ ચાવીરૂપ પરિબળો માંથી 
એકનું બેલેન્સ ગયું એટલે કોલેસ્ટેરોલ 
હીરોમાંથી વિલન બની જાય છે. 


લાખોન- 


વાચક મિત્રો 
ભારતમાં 


અને વિદેશમાં 


સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજને 


ઉતરોત્તર પ્રગતિની 


“હાર્દિક શુભકામનાઓ... 


દશનામ 


સરક્યુલર 
માસિક ગુજરાતી મેગેઝિન 


19 


ચિત્ર 
સંદેશ 


આવી જીવનશૈલી બંધ કરો! 


1॥01508)/ 
1/ટ॥1€5020/ હ 


ડઢાણ(તઢ)/ 


5102 11 11પ૦ ૮ 11ા$! 


20 


દશનામ સરક્યુલર : 2900-0024. 


આભાર 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
ડીસેમ્બર-ર૦ર૪નો ર૯મો અંક 
આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. 
આપના સહકાર બદલ આપ સર્વે 
જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક મિત્રો, લેખક 
બંધુઓ સર્વેનો દિલથી આભાર વ્યકત 
કરૂ છું.. 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કૈટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


2 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, 
ગુગલ ડ્રાઈવ તેમજ ઈન્ટરનેટ 
આરકાઈવ પરથી દરેક અંક 
વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની 
લિંક આ અંકમાં આપેલી છે. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીના 
અંકો સમાજના લાખો લોકો સુધી 
પહોંચે છે. દરેકના અભિપ્રાય, 
સૂચનો પણ મળે છે. આપનો ખૂબ 
ખૂબ ધન્યવાદ. 

આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 

ડક નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


પક 
દશનામ 


સરક્યુલર 
માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 


વોટ્સએપ ગ્રુપ .»00૫૫ ષ્ટ 


"ર ટેલિગ્રામ ચેનલ 701૫ 


હ ગુગલ ડ્રાઈવ તાલ, 


111૬૨૫1 &તત0૪૦ 
ઊં ગુજરાતીઓડિયો સાથે ઈ-1016 


શત્‌ શત્‌ નમન 
ક રે.” 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


જ્મળ્યવધધાફણસતે મા પ્લેળુ હવત્વન | 
મા જર્ષણસહેત્પુ તે સનોડસ્વ્મીખા | । 


ઝી 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત. 


